PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS 
PINAPATNUBAYAN NG 
MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO 


#b Kayan 


Nobyembre 17, 2000 


Espesyal na Isyu 


Luksang Parangal kay Kasamang Armando Teng 


Isang Dakilang Proletaryong 
Lider at Bayani 


Komiteng Tagapagpaganap 


ng Komite Sentral 


obyembre 7, 2000, pumanaw si Kasamang 

Aryong, Armando Teng, kagawad ng Komite 

Sentral, Kawanihang Pampulitika at Komiteng 

Tagapagpaganap ng Komite Sentral ng Partido 
at kalihim ng Komiteng Panrehiyon ng Partido sa Timog 
Katagalugan. Sa edad na 49 taong gulang, siya ay nasa 
tuktok ng kanyang buhay at pagsisilbi sa rebolusyon. 
Humigit-kumulang sa 30 ng 49 na taong ito ay iniukol sa 
walang humpay at mahirap na rebolusyonaryong 
pakikibaka--kalakha'y sa pakikidigmang gerilya sa 
kanayunan ng timog Luzon at ang unang apat na taon sa 
kilusan sa MetroManila. Noong 1979 habang kalahok sa 
pagpapanibagong-lakas ng mga larangang gerilya sa 
Kabikulan, dinapuan siya ng malubhang sakit sa bato na 
dahilan para bigyan ng taning ng duktor ang kanyang buhay. 
Taglay ang kahanga-hangang tatag ng loob at pambihirang 
optimismo at sa pag-aaruga ng pinakamamahal na pamilya 
at mga kasama---nalampasan niya ang krisis. Muli siyang 
bumalik sa kanayunan at sumabak sa pinakamabibigat na 
tungkulin nang daig di hamak ang maraming walang 
dinadalang karamdaman. Pero mula 1998 at pagkaraan 
ng maraming taon ng halos himalang pagkalma, ang kanyang 


Nagluluksa ang 
Partido, hukbong 
bayan at 
rebolusyonaryong 
kilusan. Isang 
dakilang 
rebolusyonaryong 
proletaryong lider at 
bayani, isa sa 
pinakamatatag at isa 
sa pinakamatagumpay 
na tagapagtaguyod ng 
Marxismo-Leninismo- 
Maoismo at 
demokratikong 
rebolusyong bayan, 
ang nawala. 


Inilalathala ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Si Kasamang Aryong ay ipinanganak sa Tanza, Cavite. Pumasok siya sa Unibersidad ng 
Pilipinas sa panahon ng kaigtingan ng krisis bago ang pasistang paghaharing militar at 
naging kasapi ng Kabataang Makabayan noong Unang Sigwa ng 1970. Inimbitahan siya 
sa Partido noong 1971, naitalagang kagawad ng sangay ng Partido sa Unibersidad at 
sa kalauna'y kalihim ng sangay at kagawad ng Komiteng Distrito sa Quezon City-Marikina. 


sakit ay nagpakita ng muling paglala. Mabilis 
namang napawi ang mga sintomas ng paglala 
nang lapatan ng bagong gamot, kaya itinuloy 
niya ang pagtupad sa mga tungkulin nang 
walang palya. Ang pagganda ng kanyang 
pakiramdam, ang walang tigil na 
pananalakay ng reaksyunaryong kaaway at, 
higit sa lahat, ang kasigasigang lalong pinag- 
ibayo ng pagsambulat ng krisis ng 
bumabagsak na rehimeng US-Estrada---sa 
kasawiang-palad---ay nagtulak sa kanyang 
labis na banatin ang kanyang katawan, 
sumala sa nakatakdang pagpapatingin, at 
magaanin ang biglang pagbagsak ng 
kalusugan na naging sanhi ng kanyang 
pagkakaratay at humantong pagkaraan ng 
ilang araw sa maaga niyang pagkamatay. 
Nagluluksa ang Partido, hukbong 
bayan at rebolusyonaryong kilusan. Isang 
dakilang rebolusyonaryong proletaryong 
lider at bayani, isa sa pinakamatatag at isa 
sa pinakamatagumpay na tagapagtaguyod 
ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at 
demokratikong rebolusyong bayan, ang 
nawala. May mahalagang bahagi si 
Kasamang Aryong sa pagpupundar at 
pagpapalaganap ng pakikidigmang gerilya sa 
Timog Katagalugan at Kabikulan. 
Gayunman, ang namumukod niyang ambag 
ay sa pangunguna sa Ikalawang Dakilang 
Kilusang Pagwawasto sa Timog 
Katagalugan at pamumuno sa 
pagpapanibagong-lakas dito. Bagamat isa 
sa mgarehiyong pinakamalaki ang tinamong 
pinsala sa mga malubhang panloob na 
pagkakamali at pangkalahatang opensiba ng 
papet na estado noong ikalawang hati ng 
dekadang otsenta, ang Timog Katagalugan, 
sa pamumuno ni Kasamang Aryong, ay 


nanguna sa pag-ahon mula sa mga pag-atras 
at nagsilbing angkla at inspirasyon sa 
pagpapanibagong-sigla ng rebolusyon sa 
buong kapuluan. Hindi lamang nabawi kundi 
nalampasan pa nito ang rurok ng lawak at 
lakas na naabot ng Partido sa nakaraan. 
Aktibong tumulong ito sa mga rehiyong 
relatibong mahina at nahuhuli habang tuluy- 
tuloy na nagpapalakas. Tinambakan ito ng 
12 batalyon ng Philippine Army at Marines 
at libu-libong tropang panagupa ng PNP at 
paramilitar ng CAFGU at tinarget ng walang 
tigil na malalaki at maliliit na opensibang 
militar at mga kontrarebolusyonaryong 
operasyon sa paniniktik at psywar sa mga 
baryo at sentrong bayan. Pero hindi napigilan 
ang pag-abante ng pakikidigmang gerilya at 
kilusang masa. Sa gayong paraan 
nakapagbigay ng namumukod na 
kontribusyon ang mga rebolusyonaryong 
pwersa sa rehiyon sa paglalantad, 
paghihiwalay at pagpapahina sa 
reaksyunaryong naghaharing rehimeng US- 
Estrada. Umaasa si Kasamang Aryong ng 
mas malalaki pang pagsulong ng 
rebolusyonaryong pakikibaka bunga ng 
todong krisis ng kinamumuhiang rehimen at 
nanawagan siya bago mamatay ng 
pagpapaigting ng mga protestang masa at 
mga taktikal na opensiba. 

Mapangahas si Kasamang Aryong na 
isulong at paigtingin ang armadong 
pakikibaka hindi dahil sa likas na kapusukan 
kundi sa malalim niyang pagsapol sa krisis 
ng malakolonyal at malapyudal na lipunang 
Pilipino at sa mabilis na pagsidhi nito dala 
ng pandaigdigang krisis at pagkabulok ng 
sistemang kapitalista sa panahon ng 
imperyalismo. Sa gayong pag-unawa rin 


Nobyembre 17, 2000 » ANG BAYAN 


nagmumula ang tuluy-tuloy na pinakamataas 
na pagpapahalaga niya sa hukbong bayan 
at armadong pakikibaka gaya ng 
pinatutunayan ng personal niyang pamumuno 
dito sa kabila ng kanyang mga problema sa 
kalusugan. Gayunman, ang pagbibigay-diin 
niya sa armadong pakikibaka ay palaging 
pagbibigay-diin din sa integral na ugnayan 
ng armadong pakikibaka, rebolusyong 
agraryo at pagbubuo ng base at 
pagtataguyod sa linya ng matagalang 
digmang bayan. Pansinin na ang Timog 
Katagalugan sa kanyang pamumuno ay hindi 
lamang nasa unahan sa pagsusulong ng 
armadong pakikibaka kundi maging sa iba't 
ibang larangan ng pakikibaka, kabilang ang 
kilusang masa sa kanayunan at kalunsuran, 
gawaing alyansa, pang-ideolohiyang 
pagbubuo ng Partido, gawaing propaganda 
at iba pa. 

Kilalang matigas si Kasamang Aryong 
pagdating sa usapin ng mga 
rebolusyonaryong prinsipyong proletaryo at 
matapang na umako ng responsibilidad at 
makipaglaban alang-alang sa mga 
prinsipyong ito. Noong 1974, habang 
tumatayong namumunong kagawad ng 
Komiteng Panrehiyon ng Maynila-Rizal, isa 
siya sa mga nahagip sa malawakang pag- 
arestong tumama sa kilusang lihim sa 
Maynila-Rizal at mga sentral na organo ng 
Partido. Ang mga berdugo ng pasistang 
diktadurang US-Marcos ay nagpakahibang 
sa panonortyur sa pagnanasang makapiga 
ng impormasyong ikadadakip ni 
Tagapangulong Amado Guerrero. Kabilang 
si Kasamang Aryong sa mga nanguna sa 
paglalantad at paglaban sa mga kahayupan 


ng pasistang diktadura. Mahigpit na 
sinalungat din niya ang tunguhing palasuko 
at paatras sa hanay ng mga bilanggong 
pulitikal. Kinondena niya ang pagpapagamit 
sa kaaway at ang pagbibigay ng anumang 
impormasyon na maaaring 
makapagpahamak sa ibang kasama at iginiit 
ang karampatang parusa laban sa mga ito. 
Pagkaraan ng dalawang taon, nagtagumpay 
siyang makatakas sa bilangguan ng Bicutan 
atitinalaga sa kanayunan ng Kabikulan. 

Bilang kagawad ng Komite Sentral, 
nasa gitna siya ng mga pagtatalo, pagpapasya 
at pakikitunggali para isulong ang Ikalawang 
Dakilang Kilusang Pagwawasto. Matatag 
siyang tumindig para sa Marxismo- 
Leninismo-Maoismo, linya ng 
demokratikong rebolusyong bayan at 
integridad ng Partido laban sa rebisyunismo, 
oportunismo at paksyunalismo. Naaarmasan 
siya ng militanteng proletaryong kamulatang 
pinanday ng maraming taon ng pag-aaral sa 
rebolusyonaryong teorya at paglalapat nito 
sa buhay-at-kamatayang pakikibaka, 
pamumuhay na malapit sa karaniwang 
magsasaka at iba pang maralita, at walang 
humpay na pagpapanibagong-hubog. 
Malaking bagay din na noong panahong 
umigting ang mga tunggalian kaugnay ng mga 
malulubhang paglihis at pagkakamali sa loob 
ng Partido, nakatalaga siya sa Pambansang 
Kawanihan sa Instruksyon (1986 hanggang 
1988). Sinamantala niya ang pagkakataon 
para magrepaso at magbasa ng mga akda 
ng mga dakilang gurong Komunista at mga 
lathalain ng Partido para makabuo ng 
wastong pagsusuri at paninindigan sa mga 
pangunahing usapin. 


Mapangahas si Kasamang Aryong naisulong at paigtingin ang armadong pakikibaka 
hindi dahil sa likas na kapusukan kundi sa malalim niyang pagsapol sa krisis ng 
malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino at sa mabilis na pagsidhi nito dala ng 
pandaigdigang krisis at pagkabulok ng sistemang kapitalista sa panahon ng imperyalismo. 


ANG BAYAN : Nobyembre 17, 2000 3 


Bagamat isa sa mga rehiyong pinakamalaki ang tinamong pinsala sa mga malubhang 
panloob na pagkakamali at pangkalahatang opensiba ng papet na estado noong ikalawang 
hati ng dekadang otsenta, ang Timog Katagalugan, sa pamumuno ni Kasamang Aryong, 
ay nanguna sa pag-ahon mula sa mga pag-atras at nagsilbing angkla at inspirasyon sa 
pagpapanibagong-sigla ng rebolusyon sa buong kapuluan. Hindi lamang nabawi kundi 
nalampasan pa nito ang rurok ng lawak at lakas na naabot ng Partido sa nakaraan. 
Aktibong tumulong ito sa mga rehiyong relatibong mahina at nahuhuli habang tuluy- 
tuloy na nagpapalakas. 


Sa maigting na tunggalian ng dalawang 
linya, ginawa niya ang abot ng makakaya 
para sagipin ang pinakamaraming uubra pa 
sa mga nagkamali, nalihis at nalito. Pero hindi 
siya nagdalawang-isip na talikdan ang mga 
walang habas na mananabotahe at mga mas 
naunang tumalikod sa Partido, rebolusyon 
at pagwawasto, gaya ng matagal niyang 
kasama at kaibigang si Sergio Romero. Sa 
lahat, iniukol niya ang pinakamasidhing 
pagkasuklam sa mga intrigero, manipulador 
at doble-kara, gaya nina Arturo Tabara, 
Romulo Kintanar, Popoy Lagman at 
Ricardo Reyes. 

Sa buong buhay niya sa Partido, 
kinamuhian ni Kasamang Aryong ang 
burukratismo at ang hatid nitong mga 
kabulukan at kabaluktutan. Masugid siyang 
tagapagtaguyod ng pamumuhay na 
kahalubilo ang masa at pagtiyak na ang mga 
namumuno ay palaging nakakaalam sa 
kalagayan at mga hinaing ng masa. Sa estilo 
ng pamumuno, partikular siya sa 
pangangailangan ng pagsisiyasat sa 
kalagayan ng mga nakabababang antas at 
tuwirang pag-usisa sa mga gawain ng mga 
pinamumunuan. Saanman humimpil, tinitiyak 
niyang tuwirang alamin at subaybayan ang 
mga gawain sa mga baryong nakapaligid. 
Lagi rin siyang naglalaan ng panahon sa 
pakikipaglapit sa mga karaniwang Pulang 
mandirigma at pagtulong sa kanilang mga 
personal at iba pang suliranin. 

Istrikto si Kasamang Aryong sa 


disiplina ng Partido at pagtupad sa mga 
tungkulin at responsibilidad. Kung minsan sa 
kanyang  pagbibigay-diin dito, 
nakapagbibitiw siya ng maaanghang na salita 
na ipinagdaramdam ng ibang kasama. 
Gayunman, kapag diretsong pinuna mabilis 
siyang bumawi, magpuna sa sarili, humingi 
ng pasensya at magwasto. Sa anu't anuman, 
kung istrikto siya sa iba, ibayong mas istrikto 
siya sa sarili. Subsob ang ulo niya sa mga 
gawain sa Partido at walang araw o gabi sa 
kanya kapag hinihingi ng mga gawain sa 
rebolusyon. Hanggang sa mga huling sandali, 
una at pinakamahalaga sa isip niya ang mga 
kasama, ang kanyang pamilya at mga 
tungkulin. 

Si Kasamang Aryong ay ipinanganak 
sa Tanza, Cavite. Pumasok siya sa 
Unibersidad ng Pilipinas sa panahon ng 
kaigtingan ng krisis bago ang pasistang 
paghaharing militar at naging kasapi ng 
Kabataang Makabayan noong Unang Sigwa 
ng 1970. Inimbitahan siya sa Partido noong 
1971, naitalagang kagawad ng sangay ng 
Partido sa Unibersidad at sa kalauna'y 
kalihim ng sangay at kagawad ng Komiteng 
Distrito sa Quezon City-Marikina. 

Kailanma'y hindi natin kakalimutan ang 
kabayanihan ni Kasamang Aryong para sa 
bayan, Partido at rebolusyon. Tupdin ang 
kanyang pinakamarubdod na hangarin: 
Pabagsakin ang bulok na reaksyunaryong 
rehimeng US-Estrada, palawakin at 
paigtingin ang rebolusyon! 


Nobyembre 17, 2000 » ANG BAYAN 


